Ang Bestiyaryo o Kawan Ni Orfeo: 


Isang Salin 


Camillo Nogoy 
Unibersidad ng Pilipinas Diliman 
csnogoy@up.edu.ph 


ABSTRAK 


Ang akda ay isang pagsasalin sa Filipino ng Le Bestiaire ou 
Cortege d 'Orphee ng manunulat na Pranses na si Guillaume 
Apollinaire. May kasama itong Tala ng Tagasalin kung saan 
mababasa ang konteksto at paliwanag ng ginawang salin 
pati ang halaga nito sa disiplina ng Araling Salin. Layon 
ng salin na makadagdag sa maikling listahan ng mga 
akdang Pranses na isinalin sa Filipino. Pinanatili ng 
pamamaraan ng pagsasalin, ayon sa batayan at mga 
pamamaraan ng pagsasalin ng mga linggwistang Jean-Paul 
Vinay at Jean Darbelnet, ang likas na pagiging liriko ng 
orihinal at ang paggamit nito ng quatrain o bersong 
binubuo ng apat na linyang may tugmaan. 


ABSTRACT 


The work is a Filipino translation of Le Bestiaire ou Cortege 
d'Orphee by the French writer Guillaume Apollinaire. 
Included is a Translator's Note indicating the background 
of the translation as well as its significance to the discipline 
of Translation Studies. The translation aims to add to the 
short list of French texts translated in Filipino. The method 


132 


DILIMAN REVIEW | Vol. 62 No. 2 (2021) 


of translation, based on the translation principles and 
strategies of linguists Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet, 
preserves the lyrical nature of the original work and its 
use of the quatrain, a verse composed of four lines that 
rhyme. 


133 


NOGOY | Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


134 


Tala ng Tagasalin 


Ang Le Bestiaire ou Cortege d'Orphee ay isang koleksiyon ng mga 
tula na inilathala noong 1911 sa Paris. Binubuo ito ng apat na bahagi, batay 
sa uri ng hayop na paksa ng tula: nasa lupa, mga kulisap, nasa tubig, at mga 
lumilipad. Pinapakilala ang bawat bahagi ng isang tulang may kinalaman 
kay Orfeo (Orphee or Orpheus sa Ingles), isang makata, musikero, at propeta 
sa alamat ng mga Griyego. Anak siya ni Oeagrus, hari ng lupaing Thrace, at 
ng musang si Calliope. Sinasabing siya ang pinakamagaling na makata at 
musikero sa lahat. Dagdag dito, ganap niyang natutuhan ang pagtugtog ng 
lira at ang diyos na si Apollo mismo raw ang nagturo sa kanya nito!. 


Likha ang Le Bestiaire ng makatang si Guillaume Apollinaire 
(Guillelmus Apollinaris de Kostrowitzki ang totoong pangalan). Ipinanganak 
si Apollinaire noong ika-26 ng Agosto 1880 sa Italya. Anak siya ng isang 
Poloneya at ng isang Italyano na parehong mataas ang estado sa lipunan. Sa 
Paris, palaging nakikita si Apollinaire sa mga cafe kung saan naglalagi ang 
mga taong mahilig sa panitikan. Naging kaibigan din siya ng ilang artista 
tulad ng pintor na si Pablo Picasso na siyang nagbigay sa kaniya ng 
inspirasyon para gawin ang Le Bestiaire sa pamamagitan ng mga ukit ng 
hayop, at Raoul Dufy na naging katuwang niya sa paglikha ng Le Bestiaire”. 
Kasama ang ibang manunulat, naging kasapi si Apollinaire ng mga avant- 
garde, isang kilusang nabuo bilang reaksiyon sa positibismo na siyang 
namamayaning kaisipan sa Pransiya noong mga unang bahagi ng ika-20 
siglo, partikular sa pagtuon nito sa rasyonalismo o sa paniniwalang 
nakabatay ang lahat ng kaalaman sa natural na penomenong pinapatunayan 
ng agham”. Para sa mga avant-garde, dapat bigyang-pansin ang bahagi ng 
tao na emosyonal o irasyonal dahil dito nakaugat o nakabatay ang pagiging 
malikhain. 


Ang kaisipang avant-garde ang nagbunsod kay Apollinaire na 
sumubok ng mga pamamaraan at mga bagong idea para sa kaniyang mga 
tula. Isang produkto ng ganitong pagsubok ang Le Bestiaire, makikita sa 
akdang ito ang pambihirang pagsasanib ng dalawang uri ng sining- ng 
tula at ng larawan. Sa naturang koleksiyon ng tula, hindi basta palamuti sa 
mga salita ang mga dibuho ni Raoul Dufy. Ang disenyo ng mga ito ang siyang 
nagtatagni sa mga tulang tila may iba't ibang paksa -- kalungkutan, pagsulat, 


DILIMAN REVIEW | Vol. 62 No. 2 (2021) 


takot sa pag-ibig, at iba pa. Kinokompleto ng mga obra ang mga berso sa 
tulong ng mga detalyeng dito lang makikita at wala sa mga salita. Sinasabing 
pinangarap ni Apollinaire ang ganitong akda kung saan nagsasanib ang salita 
at ang larawan. Sa katunayan, sa palitan ng mga sulat ng makata at pintor, 
hindi basta hinayaan ni Apollinaire si Dufy sa paggawa ng mga larawan, 
nagbibigay siya ng mga rekomendasyon sa magiging itsura ng mga ito at 
tumalima naman si Dufy sa mga kagustuhan ng manunulat". 


Nais din ni Apollinaire na mamangha ang babasa ng Le Bestinire, 
isang pagkamanghang bunsod ng isa pang pagsasanib na naganap sa akda, 
sa pagitan ng sinauna at ng moderno. Naging punla ng Le Bestinire ou Cortege 
d'Orphee ang isa pang bestiaire na likha ni Apollinaire, ang Le Bestiaire Mondain, 
nagmula sa Le Bestiaire Mondain ang 18 sa 30 tulang nasa Cortege d'Orphee. 
Inilathala ito sa La Phalange, isang pampanitikang dyornal, noong 1908”. Sa 
akdang ito, ipinapakilala ang mga hayop ng la marchande, ng babaeng tindera 
o mangangalakal, ng isang taong karaniwang nakikita sa kalye noong mga 
panahong iyon. Sa Le Bestiaire ou Cortege d Orphee, pinalitan ang tindera ni 
Orfeo, isang tauhan mula sa alamat ng sinaunang kultura ng mga Griyego. 
Dahil sa pagpapalit na ito, sumanib ang karaniwan at modernong (noong 
mga panahong iyon) gawain ng pagpapakita o paglalako ng mga hayop sa 
isang dating kulturang tinitingala (sa Kanluran). Sinasabi pa nga na sa 
pamamagitan ng pagpalit ni Orfeo sa tindera, naiangat ni Apollinaire ang 
antas ng kaniyang akda”. Maaari ding sabihin, gamit ang ibang punto-de- 
bista, na inilapit o ibinaba ng Le Bestiaire ang isang kulturang nakatataas, sa 
mundo ng karaniwan o ordinaryo. 


Hindi lamang si Apollinaire ang sumusulat ng bestiaire. Gitnang 
Panahon pa lamang sa Europa ay may mga ganito nang akda. Ang bestiaire 
ay koleksiyon ng mga kuwentong nakaugat sa paglalarawan ng mga 
katangian ng isang hayop, halaman, o bato. Naglalaman ang mga kuwento 
ng mga alegoryang Kristiyano at ginagamit ang mga ito sa pagtuturo ng 
relihiyon at sa pangangaral”. Maihahalintulad ito marahil sa mga kuwentong- 
bayan sa Pilipinas na tinatawag na pabula, mga kuwentong nagtatampok 
ng mga hayop at may layon ding mangaral. Bagaman may alegorya rin sa 
akda ni Apollinaire -- may pagtukoy sa langit, mga anghel, at kay Hesus -- 
hindi nakatuon ang Le Bestiaire sa pangangaral. Pangunahing layunin ng 
akda ang maging isang kamangha-manghang obrang pupukaw sa 


135 


NOGOY | Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


136 


mambabasa nito. Ika nga mismo ni Apollinaire sa isang talang kasama ng 
akda, “Jemerveille,” o sa Filipino “Ako'y magpapamangha.” At 
pamamanghain niya ang mga akda sa pamamagitan ng kakaibang sining sa 
pagtula. 


Bahagi ng sining ng akdang Le Bestiaire ni Apollinaire ang pagiging 
liriko ng mga tula. Tumutukoy ang pagiging liriko sa pagpapahayag ng 
emosyon ng manunulat sa paraang maikli at gamit ang mga saknong. Sa 
akda ni Apollinaire, quatrain ang ginamit sa halos lahat ng tula, kung saan 
may apat na linya ang isang saknong. Ang iilang hindi gumamit ng quatrain, 
partikular ang mga tulang may kinalaman kay Orfeo, ay maiksi pa rin. 
Dagdag dito, may mga tugmaan ang mga linya, AABB o ABAB. Makikita 
ang tugmaang AABB halimbawa sa tulang “Le Cheval:” 


Mes durs reves formels sauront te chevaucher, (A) 
Mon destin au char d'or sera ton beau cocher (A) 
Qui pour renes tiendra tendus a frenesie, (B) 

Mes vers, les parangons de toute poesie. (B) 


Makikita sa siniping tula na may tugmaan ang una at pangalawang mga 
linya (AA), at ang pangatlo at huli (BB). Halimbawa naman ng tulang may 
tugmang ABAB ang “Le Lapin” kung saan mababasa na katugma ng unang 
linya ang pangatlo, at katugma ng pangalawa ang huling linya: 


Je connais un autre connin (A) 

Que tout vivant je voudrais prendre. (B) 
Sa garenne est parmi le thym (A) 

Des vallons du pays de Tendre. (B) 


Ang mga ito, ang paggamit ng quatrain at pagkakaroon ng tugmaan, ang 
siyang pananatilihin sa salin ng akda. Subalit, hindi susundin at ipipilit ang 
tugmaang nakatakda sa bawat tula sa orihinal sa wikang Pranses. May mga 
tugmaang ABAB halimbawa na maging AAAA sa salin. Sa pagpupumilit 
kasi, maaaring masakripisyo ang ganda at aliw ng pagpapahayag ng mga 
tula. Ang mahalaga, mananatiling liriko ang salin. 


DILIMAN REVIEW | Vol. 62 No. 2 (2021) 


Ang teorya ng pagsasalin ng mga linggwistang sina Jean-Paul Vinay 
at Jean Darbelnet ang ginawang gabay sa pagsasalin ng mga tula, teoryang 
mababasa sa kanilang akdang Comparative Stylistics of French and English. 
Ayon sa dalawa, nagaganap ang pagsasalin sa pamamagitan ng paglilipat 
ng mensahe o kahulugan mula sa Simulaang Wika (SW) nang hindi 
pinupuwersa ang mga pamamaraang magagamit sa Tunguhang Wika (TW). 
Ang hindi pagpuwersang ito ang naisip habang isinasalin ang mga tula. 
Tulad nang nabanggit, hindi isasakripisyo ang ganda at aliw ng 
pagpapahayag ng tula sa pamamagitan ng pagpupumilit na kopyahin ang 
lahat ng tugmaan ng orihinal. Ang pagiging liriko ang isa sa mga katangian 
ng akda ni Apollinaire at dapat itong panatilihin, ngunit hindi dapat nagiging 
asiwa ang paggamit ng Filipino, ang TW, sa ganitong pagpapanatili. 


Ang teorya at kahulugan ng pagsasalin ayon kina Vinay at Darbelnet 
ang siyang batayan ng dalawang estratehiya ng pagsasaling tampok sa 
Comparative Stylistics of French and English, mga estratehiyang ginamit sa 
pagsasalin ng Le Bestiaire: ang pagsasaling tuwiran o direct translation at ang 
pagsasaling di-tuwiran o oblique translation. May tatlong pamamaraan ng 
pagsasalin sa unang estratehiya: 


1. Pagsasaling literal o tuwirang paglilipat mula sa orihinal 
sa paraang wasto at idyomatiko. 


2. Panghihiram o borrowing 
3. Calque o isang paraan ng panghihiram na inaangkat 
ang syntagma o ang porma ng pagpapahayag ng orihinal 
at literal na isinasalin ang mga bahagi nito. 

Mayroon namang apat na pamamaraan sa pagsasaling di-tuwiran: 
1. Transposisyon o ang paggamit ng ibang bahagi ng 
pananalita sa TW para isalin ang orihinal. Halimbawa, ang 


pagsasalin ng pandiwa gamit ang isang pangngalan. 


2. Modulasyon o ang pagsasalin ng isang aspekto ng 
mensahe na nagreresulta sa pagbabago ng punto-de-bista. 


137 


NOGOY 


Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


138 


3. Tumbasan o equivalence na tumutukoy sa iisa at parehong 
sitwasyon ang tinutukoy ng orihinal at salin na may 
magkaibang estruktura at estilo ng pagpapahayag. 


4. Adaptasyon o paglikha ng katumbas o bagong sitwasyon 
sa salin dahil ang sitwasyong tinutukoy sa mensahe ng 
orihinal ay hindi kilala sa kulturang kinabibilangan ng 
wikang gamit sa salin. 


Ang mga naturang pamamaraang nakapaloob sa dalawang 
estratehiya sa pagsasalin nina Vnay at Darbelnet ang siyang ginamit upang 
isakatuparan ang layuning panatilihing liriko at nakakaaliw ang akda. 
Halimbawa, may tugmaang ABAB sa salin ng orihinal na tulang “La Tortue” 
na AABB naman ang tugmaan. Bilang halimbawa naman ng paggamit ng 
pagsasaling tuwiran ang panghihiram mula sa orihinal ng pangalan ng 
sinaunang lugar na Thrace para sa salin, na may kasamang talababa para 
magbigay impormasyon sa mambabasa. Isang halimbawa naman ng 
pamamaraan ng di-tuwirang pagsasalin ang paggamit ng modulasyon para 
isalin ang pangalan ng lugar na Tendre ng tulang “Le Lapin.” Sa naging 
salin, “lupaing gawa-gawa” ang ginamit, isang galaw ng modulasyon mula 
sa partikular na pangalang Tendre tungo sa isang pangkalahatang pagtukoy 
bilang kathang-isip na lupain. 


Ang saling ito ng Le Bestiaire ay magiging ambag sa maikling listahan 
ng mga akdang Pranses na isinalin sa Filipino. Kung iisa-isahin ang mahigit 
100 pahina ng bibliograpiyang Apat na Siglo ng Pagsasalin ng guro at iskolar 
na si Dr. Lilia Antonio, malalaman na 26 lamang ang bilang ng mga akdang 
Pranses na isinalin sa Filipino mula 1593 hanggang 1998. Sa bilang na ito, 
walang may malinaw na indikasyon kung Pranses nga ang wika ng orihinal 
na akdang isinalin dahil maaaring salin ng salin ng akdang Pranses ang 
naisalin sa Filipino. Sa lahat ng mga tala, na kinabibilangan ng mga akdang 
pampanitikan tulad ng nobela, maikling kuwento, at dula, isa lamang ang 
maaaring pag-isipan na Pranses nga ang wika: ang Santa Teresita del Nirio 
Jesus, Ang Kanyang Buhay Nang Siya'y Mamatay ni E.T. Gutierrez. Ayon sa 
bibliograpiya, isinalin ang naturang akda sa “Filipino batay sa huling limbag 
sa wikang Pranses.” Hindi tulad ng ibang dayuhang akdang may malinaw 
na indikasyong “isinalin mula sa Kastila/Aleman,” hindi malinaw o sigurado 
kung nasa Pranses ang akdang isinalin mismo ni Gutierrez. 


DILIMAN REVIEW | Vol. 62 No. 2 (2021) 


Batay naman sa listahan ni Dr. Nilo Ocampo ng Unibersidad ng 
Pilipinas (UP), may siyam na akdang Pranses ang isinalin sa Filipino mula 
taong 2000 hanggang 2020. Apat rito ay nalathala sa mga dyornal ng nasabing 
pamantasan, tesis naman para sa araling gradwado ang isa. Ipinamamalagay 
na kulang ang listahang ito dahil may ilan pang tesis para sa kursong MA 
French ng UP Diliman ang hindi kasama sa listahan, marahil dahil nadamay 
ang mga ito sa pagkasunog ng Faculty Center noong 2016. Kung susumahin, 
masasabing maikli pa rin ang listahan ng mga salin mula sa Pranses kung 
ihahambing sa mga salin mula Kastila o Ingles. 


Hindi na marahil nakagugulat ang maikling listahan ng mga akdang 
Pranses na isinalin sa Filipino. Hindi kasi naging mananakop ng Pilipinas 
ang mga Pranses at kung gayon, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon at 
kapangyarihan na ipalaganap ang kanilang wika sa bansa. Dahil wala sila 
sa poder, hindi naging wika ng pamahalaan at kultura ang Pranses sa 
Pilipinas. Bagaman may mga nakakasalamuha nang mga Pranses noon pa, 
lalo na't Pransiya ang unang bansang nagkaroon ng konsulado sa Pilipinas”, 


hindi sapat ang kanilang impluwensiya para ikalat ang wikang Pranses. 


Sa pagdagdag sa listahan ng mga akdang Pranses na isinalin sa 
Filipino, dadami ang sulating Filipino na maaaring pag-aralan at pagsimulan 
ng bagong pagsulat o pagtula (bakit hindi gumawa ng sariling bestinire ang 
mga Pilipino?). Bukod dito, sa pamamagitan ng pagsasalin at isa na namang 
paggamit ng sariling wika, lalong napapalabas ang kakayahan at mga 
posibilidad ng Filipino. 


Maliban sa pagiging dagdag sa listahan ng mga akdang Pranses na 
isinalin sa Filipino, magiging mahalaga ang ambag ng salin ng Le Bestinire sa 
panitikang Filipino at sa pag-aaral dito. Una, magbubukas ito ng pinto para 
sa pag-aaral ng isang akdang maaaring hindi kilala ng maraming Pilipinong 
iskolar. Sa katunayan, hindi nga mainit ang naging pagtanggap sa Le Bestiaire 
ng mismong mga iskolar ng mga akda ni Apollinaire at hindi masyadong 
pinag-aaralan ang akda. May nagsabi pa nga na ang akda ay isa lamang 
divertissement o pang-aliw. Dagdag dito, 50 lamang sa 120 kopyang nilimbag 
ang naibenta”. Kaya naman, maaaring makapukaw ang salin ng interes ng 
mga iskolar ng panitikan na pag-aralan ang Le Bestinire at, di kalaunan, ang 
ibang gawa ni Apollinaire, partikular ang aspektong estetiko nito, kung paano 
nito pinagsama ang mga sining ng tula at larawan. 


139 


NOGOY 


Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


140 


Maaari ding buksan ng salin ng Le Bestiaire ang pinto para sa Araling 
Salin na tingnan ang posibilidad o pagbubuo ng konsepto ng pagsasaling 
biswal o pagsasalin sa pagitan ng mga dibuho o larawan. Tulad ng nabanggit, 
hindi lamang basta palamuti ang mga larawang kasama sa akda ni 
Apollinaire. Kinokompleto nila ang diwa ng bawat tula. Kung gayon, dapat 
din [marahil] isalin ang mga dibuho ni Dufy na siyang ginamit sa akda (bagay 
na hindi ginawa sa pagsasaling naganap sa artikulong ito), at ang gawaing 
ito ang siyang maaaring lunsaran o simula ng pagsasaling biswal: posible 
ba ang pagsasalin sa pagitan ng mga larawan o likhang biswal? Kung oo, 
paano ito isasakatuparan? Kokopyahin na lang ba nang eksakto ang orihinal 
na gawa ni Dufy, o maaari o dapat bang iangkop ng artistang biswal sa kultura 
ng mambabasa ang saling Filipino ng tula? Sinasabing wika rin ang isang 
obra ng sining tulad ng dibuho, wikang may lulang kahulugan”, at sa 
larangan ng wika nagaganap ang pagsasalin. Samakatwid, may posibilidad 
na mabuo ang konsepto at larangan ng pagsasaling biswal. Ang ganitong 
posibilidad ang magbibigay pagkakataon sa larangan ng sining na makilahok 
sa gawain ng pagsasalin. Magiging isang paksang interesante rin sa mga 
mag-aaral ng Araling Salin ang pagguhit bilang pamamaraan ng pagsasalin. 
(Halimbawa, ang pagturing sa pagguhit bilang paraan ng interlingual 
translation, o marahil intralingual?"').Magiging dagdag ang maaaring maisip 
na [mga] paksa, maliban sa isinaling akda mismo, sa mga datos na siyang 
magiging batayan ng pagbuo ng isang teoryang pampagsasalin. 


Hindi maipagkakaila ang ganda at maaaring maging halaga ng Le 
Bestiaire sa panitikan at Araling Salin. Kaya naman, hindi kalabisang sabihin 
na hindi basta pang-aliw ang salin ng akdang ito ni Apollinaire, bagkus 
isang bagay na makabuluhan. At tulad ng pangangahas ni Apollinaire na 
gumamit ng mga makabagong pamamaraan at idea sa pagtula, dapat ding 
mangahas ang pagsasaling Filipino na sumubok ng isang wikang hindi 
karaniwang naisasalin at ng isang akdang hindi madalas makatagpo. 


Tunguhang mambabasa ng saling ito ang mga mag-aaral o iskolar 
ng panitikan, silang madalas makabasa at makasalamuha ng mga tulang 
likha ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tunguhang 
mambabasa rin ang mga tagasaling Filipino, lalo na ang mga nagsasalin 
mula sa wikang Pranses. Ngunitm bukas ang saling ginagawa sa kung 
sinumang gusto makabasa ng nakakaaliw na lirikong tula at makaramdam 


DILIMAN REVIEW | Vol. 62 No. 2 (2021) 


ng pagkamangha, bagay na siyang gustong pukawin ni Guillaume 
Apollinaire, sa tulong ni Raoul Dufy, sa pamamagitan ng kaniyang 
natatanging akda. 


Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo 
Orfeo (I) 


Inyong hangaan ang kakayahang di-pangkaraniwan 

At ang kadakilaan ng angkan: 

Siya ang tinig na sa liwanag ay ipinamamalita 

At ang tinutukoy ni Hermes Trismegistus sa Poimandres, na kaniyang akda. 


Ang Pawikan 


Mula sa mahiwagang Thrace”, o anong pagkabaliw! 
Ang mga daliri kong sanay, tinutugtog ang lira. 
Dumadaan ang mga hayop dito sa saliw 

Ng aking pawikan, ng aking mga kanta. 


Ang Kabayo 


Matututuhan kang sakyan ng mga pangarap kong mabagsik at tahasan 
Ihahatid ka ng kapalaran kong animo'y kalesang ginintuan 

Mga pinaigting na renda ang dito'y hihila 

Na siya rin aking mga berso, mga huwaran ng lahat ng tula. 


Ang Kambing Mula sa Tibet 
Ang mga balahibo nitong kambing at kahit 
Yaong gawa sa ginto na pinaghirapang kunin 


Ni Jason, ay hindi makahihigit 
Sa buhok na bumigharni sa akin. 


141 


NOGOY | Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


Ang Ahas 


Ipagtulakan ang sarili sa kagandahan 
At ang mga kababaihan 

Naging biktima ng iyong kalupitan 
Eba, Eurydice, at Cleopatra, 

At may alam akong tatlo at apat pa. 


Ang Pusa 


Ang nais ko sa aking tahanan 

Isang babaeng may sariling pangangatwiran, 
Isang pusang sa mga aklat ay dumadaan, 

Mga kaibigan magpakailanman 

Ang pagkawala nila, dulot ay aking kamatayan. 


Ang Leon 


O leon, isang hamak na larawan 

Ng mga kahariang kalunos-lunos na nagbagsakan 
Mulat ka na lamang ngayon sa loob ng kulungan 
Sa Hamburg, sa bayan ng mga Aleman. 


Ang Liyebre 


Huwag maging mahalay at maligalig 

Tulad ng liyebre at ng umiibig 

Subalit, ang iyong isipan nawa'y maging katulad parati 
Ng isang usang buntis na naglilihi. 


Ang Kuneho 
May alam akong ibang kuneho 
Ang makuha itong buhay ang siyang nais ko 


Nasa gitna ng mga tim ang kanyang lungga 
Sa gitna ng mga libis, ng isang lupaing gawa-gawa. 


142 


DILIMAN REVIEW 


Vol. 62 No. 2 (2021) 


Ang Kamelyo 


Kasama ang kanyang apat na kamelyo 

Si Don Pedro ng Alfarrobeira 

Nilibot ang mundo at dito'y humanga 
Nagawa niya iyong gusto ko 

Kung mayroon lang akong apat na kamelyo. 


Ang Daga 


Mga maliligayang araw, mga daga ng panahon, 

Unti-unti niyong nginangatngat ang buhay ko. 

Diyos ko! Gulang ko'y magiging dalawampu't walong taon! 
Taong mga sinayang, ayon sa aking gusto. 


Ang Elepante 


Tulad ng isang elepanteng may garing 

May isang mahalagang pag-aari sa aking bibig 
Patay na suso! Bibilhin ko ang karangalang angkin 
Kapalit ng mga salitang puno ng himig. 


Orfeo II 


Masdan itong nakakadiring grupo 

Na may isang libong paa, isang daang mata: 

Mga rotifer”?, tungaw, insekto 

At mga mikrobyong mas kahanga-hanga 

Kaysa sa pitong kamangha-manghang mga lugar sa mundo, 
At sa pag-aari ni Rosemonde na palasyo. 


Ang Higad 


Sipag ang nagdadala ng yaman 

Mga pobreng makata, tayo'y magsipag! 

Ang higad, dahil sa tiyagang walang kapaguran 
Naging paruparong namamayagpag. 


143 


NOGOY | Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


144 


Ang Langaw 


May alam ang ating mga langaw na mga kanta 
Na natutuhan nila sa Norwega"" 

Mga langaw na espiritung masasama 

Sa niyebe, sila ang sinasamba. 


Ang Garapata 


Mga garapata, mga kaibigan, kahit mga kalaguyo pa, 
Iyong mga nagmamahal sa atin, o kay lupit nila! 
Dumadaloy para sa kanila ang lahat ng ating dugo, 
Sawimpalad ang mga minamahal nang buong puso. 


Ang Balang 


Heto ang marikit na balang 

Ang pagkain ni San Juan 

Maaaring maging tulad nito ang aking mga berso 
Ang luho ng mga pinakamahusay na tao. 


Orfeo III 


Nawa ang iyong puso'y maging pain, kalangitan, at languyan! 

Sapagkat, ginoong mangingisda, anong isdang tabang o kahit galing sa 
karagatan, 

Ang papantay, sa itsura at sa lasa, 

Dito sa maganda't banal na isdang si Hesus, aking tagapag-adya? 


Ang Lumba-Lumba 


Mga lumba-lumba, kayo'y naglalaro sa dagat 
Ngunit ang alon ay parating galit 
Paminsan-minsan ba, ligaya ko'y sumasambulat? 
Ang buhay ay nananatiling malupit. 


DILIMAN REVIEW 


Vol. 62 No. 2 (2021) 


Ang Pugita 


Pinupulandit ang kanyang tinta sa kalangitan, 
Sinisipsip ang dugo ng kanyang sinisinta. 

At dito siya'y nasasarapan, 

Itong walang awang halimaw, na ako rin pala. 


Ang Dikya 


Mga dikya, mga ulong hindi pinagpala 

Na may mga buhok na kulay lila. 
Nagsasaya kayo tuwing may bagyo, 

At natutuwa ako habang ginagawa niyo ito. 


Ang Ulang 


Pag-aalinlangan, o aking kasiyahan 
Ikaw at ako, tayo'y lalayas 

Tulad ng mga ulang na lumilisan 
Nang paatras, nang paatras. 


Ang Karpa 


Sa inyong mga palaisdaan sa inyong mga lawa 
Nawa'y mabuhay nang matagal kayong mga karpa 
Nalimutan na ba kayo ng kamatayan, 

Mga isda ng kalungkutan. 


Orfeo IV 


Ang babaeng ibong sa dagat may pugad 

Ang Pag-ibig, mga sirenang lumilipad. 

Batid nila ang mga nakamamatay na kanta 
Mapanganib at walang awa. 

Huwag pakinggan itong mga sinumpang pipit, 
Bagkus ang mga Anghel mula sa langit. 


145 


NOGOY | Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


Mga Sirena 


Batid ko ba, mga Sirena, kung saan mula ang pagkabagot niyo, 
Tuwing kayo'y tumataghoy sa gabi, habang nasa malayo? 
Dagat, ako'y tulad mo, puno ng mga likhang tinig, 

At tinatawag ang mga taon ng mga barko kong may himig. 


Ang Kalapati 


Kalapati, pag-ibig at espiritu, 

Na siyang lumikha kay HesuKristo. 
Tulad mo, may mahal akong isang Maria, 
At siya ang aking asawa. 


Ang Paboreal 


Itong ibon, habang ang buntot ay binubuka, 
Na ang mga balahibo ay abot sa lupa, 

Ay mukha pa ring mas maganda 

Bagaman puwit ang pinapakita. 


Ang Kuwago 


Ang kawawa kong puso'y isang kuwago 

Na kinukulong, pinapakawalan, at kinukulong nang panibago 
Hanggang sa huling patak ng dugo at huling silakbo 

Ang lahat ng nagmamahal sa akin, pinupuri ko. 


Ibis 
Oo, tutungo ako sa lilim na maputik 
O kamatayang tiyak, siya nawa! 


Nakamamatay na Latin, salitang kahindik-hindik 
Ibis, mga ibong sa pampang ng Nil nagmula. 


146 


DILIMAN REVIEW | Vol. 62 No. 2 (2021) 


Ang Baka 


Itong kerubin ay sumasambit ng papuri, 

Mula sa langit, kung saan, mga anghel ang katabi, 
Tayo'y muling mabubuhayan, aking mga kaibigan, 
Kapag ang Mabuting Panginoon, ito'y kalulugdan. 


Nagtapos si Camillo Nogoy ng kursong Pilosopiya sa 
Pamantaang Ateneo de Manila at ng MA French sa Unibersidad 
ng Pilipinas Diliman. Kumuuha siya ngayon ng Ph.D. sa Filipino 


147 


NOGOY 


Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


148 


Talahuli 


1 GreekMythology.com. (2018, October 31). Orpheus - Greek Mythology. 
Greek Mythology. https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Orpheus/ 
orpheus.htm1#:Y67E:text-OrpheusY020was/20aY620musician/62C Y/20poet,whenY46 
20he?020wasY4620anY/620adolescen. 


2 Britannica. (1999b, May 27). Guillaume Apollinaire | French poet. 
Encyclopedia Britannica. https://www. britannica.com :443/biography/Guillaume- 
Apollinaire 


3 Britannica. (1998a). France - Society and culture under the Third Republic. 
Encyclopedia Britannica. https://www. britannica.com:443/place/France/Society-and- 
culture-under-the-Third-Republic. 


#Le Bestiaire. (2014). Observatoire de La Vie Litteraire. https:// 
obvil.sorbonne-universite.site/corpus/apollinaire/apollinaire bestiaire. 


5[e Bestiaire. (2014). Observatoire de La Vie Litteraire. https:// 
obvil.sorbonne-universite.site/corpus/apollinaire/apollinaire bestiaire. 


5[e Bestiaire. (2014). Observatoire de La Vie Litteraire. https:// 
obvil.sorbonne-universite.site/corpus/apollinaire/apollinaire bestiaire. 


7 Britannica. (2013, April 18). bestiary | medieval literary genre. Encyclopedia 
Britannica. https://www.britannica.com/art/bestiary-medieval-literary-genre 


8 Santos, R. (2015, February 26). FAST FACTS: The Many Firsts in PH 
History, Courtesy of France. Rappler. https://www.rappler.com/world/europe/fast-facts- 
philippine-france-relations 


3 Giverne, V. (n.d.). Guillaume Apollinaire, Textes - Le Bestiaire ou Cortege 
d'Orphee. Sur Guillaume Apollinaire. http://vincent.giverne.free.fr/bestiaire.htm 


10 Vazquez, A. S., 4 Kattau, C. (2011). Painting as Language. Art in 
Translation, 3(2), 129-147. https://doi.org/10.2752/175613111x12988932045553 


1" Ayon sa papel na “On Linguistic Aspects of Translation” ng linggwistang 
si Roman Jakobson, ang interlingual translation ay ang pagsasalin mula sa isang 
wika tungo sa ibang wika, samantalang ang intralingual translation ay ang pagsasaling 
nagaganap gamit lamang ang isang wika. 


12 |sang rehiyon ng mga Balkan, sa Timog-Silangang Europa. 


13 Isang maliit na hayop na nabubuhay sa tubig na makikita lamang gamit 
ang isang mikroskop. 


14 Sa mitolohiyang Norse, ang mga langaw na ganiques ay itinuturing na 
mga masasamang espiritung nasa ilalim ng kontrol ni Noaaid. 


DILIMAN REVIEW | Vol. 62 No. 2 (2021) 


Mga Sanggunian 


Apollinaire, G. (1819). Le Bestiaire Ou Cortege d'Orphee [E-book]. https:// 
www.gutenberg.org/files/60199/60199-h/60199-h.htm 


Bohn, W. (2004). Contemplating Apollinaire's “Bestiaire.” The Modern Language 
Review, 99(1), 45-51. https://doi.org/10.2307/3738864 


Britannica. (1998a). France - Society and culture under the Third Republic. 
Encyclopedia Britannica. https://www. britannica.com:443/place/France/ 
Society-and-culture-under-the-Third-Republic 


Britannica. (1998b, July 20). Raoul Dufy | French painter. Encyclopedia Britannica. 
https://www. britannica.com:443/biography/Raoul-Dufy 


Britannica. (1999a). French literature - From 1900 to 1940. Encyclopedia Britannica. 
https://www. britannica.com:443/art/French-literature/From- 1900-to- 1940 


Britannica. (1999b, May 27). Guillaume Apollinaire | French poet. Encyclopedia 
Britannica. https://www.britannica.com:443/biography/Guillaume-Apollinaire 


Britannica. (2013, April 18). bestiary | medieval literary genre. Encyclopedia Britannica. 
https://www. britannica.com/art/bestiary-medieval-literary-genre 


Eugenio, D. L. (1985). Philippine Folktales: An Introduction. Asian Folklore Studies, 
44(2), 155. https://doi.org/10.2307/1178506 


Giverne, V. (n.d.). Guillaume Apollinaire, Textes - Le Bestiaire ou Cortege d'Orphee. 
Sur Guillaume Apollinaire. http://vincent.giverne.free.fr/bestiaire.htm 


GreekMythology.com. (2018, October 31). Orpheus - Greek Mythology. Greek 
Mythology. https://www.greekmythology.com/Myths/Mortals/Orpheus/ 
orpheus.htm1#:967 E:text-Orpheus)020was4)420a9620musicianY2CY/20 
poet,whenY/620he?020was Y20an/620adolescen. 


Le Bestiaire. (2014). Observatoire de La Vie Litteraire. https://obvil.sorbonne- 
universite.site/corpus/apollinaire/apollinaire bestiaire 


Lelievre, D. (n.d.). Les enjeux de la reecriture autour du Bestiaire ou cortege d'Orphee 
de G. Apollinaire. Cairn.info. https://www. cairn.info/revue-le-francais-aujourd- 
hui-2004-1-page-62.htm 

Mathews, T., 8 Kay, S. (2020). The Modernist Bestiary. Amsterdam University Press. 

Munday, J. (2016). Introducing Translation Studies. Routledge. 

New World Encyclopedia. (2008, November 6). Guillaume Apollinaire - New World 


Encyclopedia. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Guillaume 
Apollinaire 


149 


NOGOY | Ang Bestiyaryo o Kawan ni Orfeo: Isang Salin 


Reed, S. (2015, November 19). From Poetry to Songs: Hare, Rabbit and Sirens in 


Apollinaire's Bestiary. European Studies Blog. https://blogs.bl.uk/european/ 
2015/11/from-poetry-to-songs.htmi 


Santos, R. (2015, February 26). FAST FACTS: The Many Firsts in PH History, Courtesy 
of France. Rappler. https://www.rappler.com/world/europe/fast-facts- 
philippine-france-relations 


University of Aberdeen. (n.d.). What is a Bestiary. The Aberdeen Bestiary. https:// 
www.abdn.ac.uk/bestiary/what.php 


Vazquez, A. S., 4 Kattau, C. (2011). Painting as Language. Art in Translation, 3(2), 
129-147. https://doi.org/10.2752/175613111x12988932045553 


Vinay, J., 4 Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: A 
Methodology of Translation. John Benjamins Publishing Co. 


150 


